Opisyal na 
Pahayagan ng 
Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 


SETYEMBRE 2020 


BASAHIN AT TALAKAYIN 


TOMO 40 BILANG 9 


EDITORYAL 


Sa rebolusyon magkakaroon ng katarungan ang mga biktima ng 
terorismo ng rehimeng US-Duterte 


inubad na ng madugo at malagim na de facto Martial Law ng rehimeng US-Duterte ang mga burges- 
demokratikong palamuti na dating ipinapangalandakan ng naghaharing uri. Wala na ni anumang pakitang- 


taong respeto sa karapatan at kalayaang sibil ng mamamayan. 


De-susing tagasunod ang AFP-PNP sa mga 


pasistang patakaran laban sa lahat na itinuturing na kalaban ng estado kabilang ang nyutralisasyon, na walang 


ibang ibig sabihin kundi pagpatay. 

Ganap nang inilantad ng estado 
ng mga malalaking kumprador- 
panginoong maylupa't burukratang 
kapitalista ang sarili bilang isang 
marahas.” 8na. instrumento 8Bng 
karahasan at panunupil. Nitong 
Agosto, magkasunod na pinaslang 
si NDFP Consultant Randall Echanis 
sa Maynila at ang manggagawang 
pangkalusugan na si Zara Alvares sa 
Negros. Sa TK, pinatay si Froilan Reyes 
noong Hunyo, isang lingkod-bayan na 
tumutulong sa mga kababaryo niyang 
apektado ng krisis sa COVID-19 sa 
Laguna. Nauna rito'y tinambangan at 
pinatay ng mga pasista si Adonis Shu 


i 


PET 


1 


na lider ng samahan ng maliitang gold 
panners sa Roxas, Palawan noong 
Pebrero. Pinatay noong Nobyembre 
2018 sa kanyang bahay sa Laguna 
ang kilalang lider-manggagawa at 
coordinator ng MAKABAYAN na ssi 
Reynaldo Malaborbor. 


Karumal-dumal ang ginawang 
pagpatay ng mersenaryong AFP 
at PNP ng rehimeng Duterte sa 
mga hors de combat na kasapi ng 
Bagong Hukbong Bayan-TK. Isa 
rito si Mario “Ka Jethro” Caraig na 
sinalbeyds ng PNP-CALABARZON at 
RMFB-CALABARZON noong Agosto 
8 habang naghihintay ng lunas sa 


TRAYDOR SA 
MAMAMAYAN 


Pala 


kanyang malubhang sugat. Ganundin 
si Lorelyn “Ka Fara” Saligumba na 
sugatan pero tinortyur at pinatay pa 
rin ng 203rd Brigade noong Hunyo 
4 sa Oriental Mindoro. Noong 
Disyembre 5, 2019 naging malaking 
balita ang extrajudicial killing (EJK) 
kina Ermin “Ka Romano” Bellen, Jose 
Villahermosa at Lucio Simporoso sa 
Antipolo City, Rizal. Hindi sila armado 
nang salakayin ng mga pwersa ng 
80th IBPA at PNP-CALABARZON. 


lilan lamang sila sa maraming 
biktima ng marahas na pamamaslang 
ng AFP-PNP sa ngalan ng kontra- 
rebolusyonaryong 5B 75Bkampanya ng 


MAMAMATAY-TAO 
Ba AN" 


KALATAS 


Setyembre 2020 
TOMO 40 BILANG 9 


1 Sa rebolusyon magkakaroon ng 
katarungan ang mga biktima ng terorismo ng 
rehimeng US-Duterte 


Hagupit ng Martial Law sa TK noon 
at ngayon 


6 Proyektong paliparan sa Sangley 
Point, daluyan ng pandarambong ng China sa 
bansa 


Sigaw ng TK: Terror Law ni Duterte, 
wakasan na! 


Tugon ni PAG: Hinggil sa mga aral 
sa pagharap sa diktadurang US-Marcos 


Mabagsik na FMO ng 203rd Brigade- 
PNP-MIMAROPA, sinalubong ng mga 
opensiba ng BHB Mindoro 


12 Tumitinding red-tagging ng AFP sa 
Timog Katagalugan 


13 Pagpupugay sa Palawan 5, mga 
dakilang martir ng rebolusyong Pilipino 


15 Pagbawi ng mga kapamilya sa labi 
ng Palawan 5, hinarang ng WESCOM at PNP- 
Palawan 


16 Kultura: Pagkamulat sa panahon ng 
Batas Militar 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 


ng ating 5BB8pahayagan. Magpadala. ng 


mga komentaryo at mungkahi, balita at 


rebolusyonaryong karanasan ma maaaring 
ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap 
ng mga liham sa: 


(Ka) st.kalatas@gmail.com 
@ balikwastk.wordpress.com 


2 KALATAS 


rehimeng Duterte. Pinatay sila dahil sila raw ay “kalaban ng estado.” 
Pinatay sila dahil pinili nilang paglingkuran ang masang magsasaka, 
manggagawa at mga aping sektor, imbes na tularan ang pagpapaalipin 
ni Duterte sa mga imperyalista at sa naghaharing uri. Pinatay sila 
dahil lumalaban sila para mabago ang nabubulok na malakolonyal 
at malapyudal na lipunang Pilipino at maitatag ang isang tunay na 
makatarungang lipunang nagtataguyod sa interes ng nakararami. 


Ang walang habas na pamamaslang sa mga tinatakang “kalaban ng 
estado” ay ipinatutupad ng National Task Force to End Local Communist 
Armed Conflict (NTF-ELCAC) na pinangungunahan ng mga sagadsaring 
pasistang sina Hermogenes Esperon, Delfin Lorenzana at Eduardo Afo. 
Ginagamit ng NTF-ELCAC ang “whole-of-nation approach” para sugpuin 
ang armadong paglaban ng sambayanan at mga banta sa pambansang 
seguridad alinsunod sa counter-insurgency guide ng US. Sa aktwal, 
tinatarget nito ang mamamayang nakikibaka para sa kanilang lehitimong 
interes at karapatan. 


Binuo ang NTF-ELCAC sa bisa ng EO 70 na nagbigay ng lisensya sa mga 
pwersang panseguridad na pakialaman ang lahat ng aspeto ng lipunan. 
Katumbas ito ng pagpapailalim sa bansa sa di-deklaradong batas militar 
at pagpapakawala ng terorismo ng estado sa buong bayan. 


Ang NTF-ELCAC at AFP-PNP ang utak sa likod ng kriminal na pagpaslang 
sa mga aktibista, progresibo at rebolusyonaryo. Sila rin ang nagtutulak 
sa mga mapaniil na batas at patakaran tulad ng Anti-Terrorism Act na 
lumalapastangan sa karapatan ng mamamayang magpahayag, mag- 
organisa at magprotesta. 


Ikinulumpol ng mga pasista bilang kalaban ng estado at banta sa 
pambansang seguridad na kailangang lipulin ang lahat ng pumupuna, 
tumututol at lumalaban sa anti-mamamayan at anti-demokratikong 
paghahari ng rehimeng Duterte. Tinanggal na nila ang linyang nag-iiba 
sa pagitan ng mga nagsusulong ng demokratikong reporma sa larangang 
ligal at parlamentaryo at sa mga nagsusulong ng armadong pakikibaka 
para sa mas kumprehensibong pagbabago sa sistema ng lipunan. 


Para kay Duterte at sa mga pasista--alinman sa ikaw ay maamong 
tagasunod sa tiranikong paghahari ng rehimen o kaaway ng estado't 
terorista. Lahat ng kritikal sa rehimen ay tinatakan at binansagan ng 
NTF-ELCAC na NPA upang malayang isagawa ang pisikal na pag-atake, 
karahasan at pamamaslang sa kanila. Ito ang modus ng Oplan Sauron/ 
SEMPO na nanalasa sa Negros at sa mga katulad na nangyayaring EJK ng 
mga lider-magsasaka at mga tagapagtanggol ng karapatang tao sa iba't 
ibang panig ng Mindanao, Luson at Kabisayaan. 


Nagsilbi rin sa kontra-rebolusyonaryong pamamaslang ang gera 
kontra droga na kumitil sa buhay ng higit 28,000 tao. Tulad ng ginawa 
ng PNP sa mga maralitang tinatakang “adik” at “tulak”, patraydor ang 
pagpatay at talamak ang paggamit ng palusot na kwentong “nanlaban” 
ang mga biktima. Estilong Tokhang ang ginawang paraan ng pagpatay 
sa rebolusyonaryong lider na si Julius “Ka Nars” Giron na pinaslang sa 
Baguio City noong Marso at pati sa mga hors de combat na NPA. 


Isinagawa ng rehimen ang pinakamarahas na pamamaraan sa 
pagpapatahimik sa mga rebolusyonaryong pwersa na dati na nitong 
binantaan na papatayin kasama ang kanilang mga pamilya. Gigil na gigil 
itong ubusin ang NPA na nagpupunyagi sa harap ng mga imbing atake ng 
mersenaryong AFP-PNP. Marahas at walang patid na naglulunsad ang 
mersenaryong AFP-PNP ng focused military operations laban sa NPA sa 
harap ng mas malaking banta ng pandemyang COVID-19 sa mamamayang 
inabandona na ng gubyernong Duterte. Dagdag na pasakit ang dulot ng mga 
operasyong ito sa mamamayang nawalan ng kabuhayan bunga ng krisis. 


SETYEMBRE 2020 


Tusong ikinubli ng AFP at PNP 
bilang covid-related missions ang 
paglulunsad ng mga operasyong 
militar na mas masahol pang lumigalig 
sa masa sa kanayunan kaysa banta 
ng COVID-19. Malaking pahirap 
sa mamamayan ang ipinatutupad 
na militaristang  lockdown, ang 
naging paralisasyon sa ekonomiya at 
produksyon, maramihang pagkawala 
ng hanapbuhay, talamak na korapsyon 
at pagnanakaw sa pondo ng publiko at 
higit na pagsahol ng mga pasilidad at 
serbisyong medikal--lahat resulta ng 
palyado, militarista at inutil na anti- 
COVID-19 na programa ng rehimeng 
Duterte at militar na junta na nasa 
NTF-ELCAC at IATF. 


Samantala, ibayong nagiging 
talamak ang kultura ng impyunidad, 
pang-aabuso.” sa 7 kapangyarihan 
at paglabag sa karapatan ng 
mamamayan ng mga mersenaryong 
tropa ng rehimen. Mga halimaw itong 
walang alinlangang Bpumapaslang 
at nagtatanggol sa isang sistemang 
nagpapahirap at nang-aapi sa laksang 
mamamayan. Walang ibang maysala 
at dapat panagutin sa mga krimeng 
ito kundi si Duterte, ang NTF-ELCAC, 
at ang AFP-PNP. 


Hindi nagmamaliw ang 
panawagan ng sambayanan para 
sa katarungan at pagpapanagot sa 
kriminal na rehimen. Ginawa na 
nila ang lahat ng posible sa ligal na 
larangan hanggang umabot sa mga 
internasyunal na dulugan subalit 
hindi pa rin nila natamo ang inaasam- 
asam na katarungan. Wala silang 
nasumpungan na katarungan sa mga 
korte o institusyon ng gubyerno. Lahat 
ng ito'y kasangkapan sa pagpapanatili 
ng inhustisya sa bayan maging sa 
Korte Suprema na dominado ng 12 sa 
15 huwes na itinalaga ni Duterte. 


Lalong walang kwenta ang 
mga pahayag ng AFP-PNP na 
“iimbestigahan at 8 parurusahan” 


ang kanilang tropang napatunayang 
maysala sa mga pagpatay. Habang 
sinasambit ito'y lumalarga na ang 
paglulubid ng kasinungalingan 
at ebidensya ng AFP-PNP para 
maabswelto ang kanilang kasamahan. 
Ang totoo, pinaglalawayan nila ang 
premyong pangako ng rehimen 
para sa pagpatay sa mga aktibista, 


SETYEMBRE 2020 


rebolusyonaryo at kasapi ng BHB. Isa 
sa mga nakinabang si Maj. Gen. Debold 
Sinas, dating hepe ng PNP-Region 6 na 
naging hepe ng NCR matapos niyang 
pakawalan ang Oplan Sauron/SEMPO 
sa Negros. Ngayo'y nakaamba siyang 
bigyan ng promosyon sa ranggo-- 
ang malamang na pabuya para sa 
pagpatay kay Randall Echanis. 


Walang katarungan para sa 
mamamayan at mga biktima ng 
mga abusong militar dahil ang mga 
berdugo at kriminal ang siyang 
nakaluklok sa kapangyarihan. Hindi 
pinarurusahan ang mga berdugo kundi 
ginagantimpalaan at  kinakanlong 
ng reaksyunaryong estado tulad 
ng sa kaso ni Debold Sinas at 
Jovito Palparan. Nakareserba ang 
katarungan at batas para sa mga 
kaibigan at kakampi ni Duterte, 
habang kulungan at kasawian 
ang ipinapataw sa kanyang mga 
katunggali. 


Sa gitna ng nakapanlulumong 
kalagayan ng hustisya, natagpuan 
ng mamamayan ang tunay na 
katarungan sa rebolusyon. Ang 
rebolusyonaryong gubyernong 
itinatatag. ng 5BB'mamamayan- sa 


gabay ng Partido Komunista at sa 
tulong ng BHB ang bukod tanging 
konsistenteng nagsusulong 
para magkamit ng katarungang 
panlipunan ang mamamayan. Sa 
pagsusulong 5ng demokratikong 
rebolusyong Bs bayan,  naigagawad 
ang rebolusyonaryong hustisya at 
karampatang parusa sa mga pasista. 
Iniaalay ng BHB ang matatagumpay 
na taktikal na opensiba nito sa 
mga biktima ng terorismo ng 
estado at sa mamamayang malaon 
nang naghahangad ng hustisyang 
panlipunan. 


Pursigido. ang 758B87mamamayang 
kamtin “ang katarungan kaya't 
pursigido rin silang isulong ang 
rebolusyon. Kaharap ang bangis ng 
teroristang estado, puspusan silang 
nakikibaka hanggang sa 
maipagtagumpay ang rebolusyon at 
makamit ang ganap na katarungan 
para sa lahat ng krimen at inutang 
na dugo ng rehimeng Duterte. Sa 
araw ng tagumpay, mapapawi ang 
dilim ng pasismo at mapapalitan ng 
liwanag ng pag-asa--pag-asang dala 
ng pagtatatag ng tunay na 
demokrasyang Bs bayan na may 
sosyalistang hinaharap. [8 


BALITA 


Matapos ang 1 taong pagkakapiit 
Tuloy ang laban, palayain si Alexandrea 


Pacalda! 


Nagpapatuloy ang panawagan ng iba't ibang 
grupong nagtatanggol sa karapatang tao at 
mga kaanak ni Alexandrea Pacalda na palayain 
na siya at ipawalambisa ang isinampang gawa- 


gawang kaso laban sa kanya. 


Kasalukuyang 


nakapiit si Pacalda sa isang bilangguan sa 


Lucena City, Quezon. 


Si Pacalda ay isang kabataang aktibista 


at tapagtanggol ng 


karapatang 


tao. 


Nakikipagkonsultahan siya sa mga magniniyog 
sa Brgy. Magsaysay, General Luna, Quezon nang 
dakpin siya ng mga nakasibilyang elemento 
ng 201st Brigade noong Setyembre 14, 2019. 
Walang inihaing warrant of arrest laban sa 
kanya at dalawang araw siyang ininteroga bago inilitaw sa kampo ng 201st 


Brigade sa Calauag. 


Iligal na idinetine si Pacalda nang walang kasong nakasampa laban 
sa kanya. Inabot ng siyam na araw bago siya kinasuhan ng AFP ng illegal 


possession of firearms and explosives. 


Sundan sa pahina 5 


3 KALATAS 


PANGUNAHING LATHALAIN 


Hagupit ng Martial Law sa Timog Katagalugan noon at ngayon 


L malagim na alaala ng kalupitan at karahasan ng pasistang diktadurang US-Marcos ang Setyembre 21 
at hindi kailanman magiging isang pagdiriwang para sa malawak na sambayanang Pilipino. Apatnapu't 
walong taon na ang nakalipas subalit hindi pa rin naghihilom ang malalim na sugat na iniwan ng Martial 
Law sa mamamayan bunsod ng kawalan ng katarungan para sa mga biktima at kanilang mga kaanak at ang 
panunumbalik nito sa ilalim ng kasalukuyang rehimeng US-Duterte. 


Walang ibang idinulot ang Martial Law kundi takot 
at paghihinagpis sa bayan. Ginawa itong sandata ng 
diktadurang Marcos upang supilin ang mga protesta 
ng mamamayan sa lumalalang krisis ng bansa at 
malawakang pandarambong sa kaban ng bayan ng 
naghaharing paksyon ni Marcos. Ginawa rin nitong 
lehitimo ang mga paglabag sa karapatang tao sa ngalan 
ng anti-komunistang pagtugis sa rebolusyonaryong 
kilusan at iba pang anti-Marcos na oposisyon. 


Ang lagim ng Martial Law ni Marcos 


Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na sinisingil ng 
mamamayang Pilipino ang mga krimen ni Marcos sa 
panahon ng Martial Law. May 70,000 nakasampang 
kaso ng mga paglabag sa karapatang tao, labas pa rito 
ang 3,257 kaso ng extrajudicial killings, 35,000 kaso ng 
tortyur at 70,000 ipiniit. Umabot sa 737 ang bilang ng 
mga nawala o desaparecidos. 


Sa Timog Katagalugan, naitala ang kaso ng 
pinakamaraming dinukot ng diktadurang Marcos sa loob 
ng isang araw -- ito ang Southern Tagalog 10. Noong 
Hunyo 1977, dinukot ng MIG/ISAFP ang 10 kabataaang 
aktibista na sina Rizalina Ilagan, Jessica Sales, Gerardo 
Faustino, Cristina Catalla, Ramon Jasul, Modesto Sison, 
Erwin de la Torre, Manny Salvacruz, Salvador Panganiban 
at Virgilio Silva. Nakita ang mga bangkay nina Silva at 
Panganiban sa isang bangin sa Tagaytay, Cavite noong 
Agosto 27, 1977. Kasunod ay ang katawan ni Sison sa 
Lucena, Quezon. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi 
pa nakikita ang mga labi ng pito nilang kasamahan. 


Ang mga protesta ng mamamayan ay sinasalubong 
ng dahas katulad ng Guinayangan Massacre sa Quezon 
noong Pebrero 1, 1981 kung saan walang habas na 
pinagbabaril ng Philippine Constabulary (PC) ang 6,000 
magniniyog at iba pang sektor na nanawagan sa pagtataas 
ng presyo ng kopra at pagtuligsa sa pagpataw ng buwis 
sa mga magniniyog sa anyo ng coco levy. Isa rito ang 
namatay habang marami ang nasugatan. 


May mga itinayong kampo mula sa gilid ng highway 
hanggang sa mga interyor. Sa Timog Quezon at 
hangganan nito sa Bicol pa lamang, ipinakat ang 7 
batalyon ng Philippine Army (PA), 2 batalyon ng PC at 1 
Marine Battalion Landing Team. May helicopter support 
ang bawat batalyon at katuwang nila ang Philippine Army 
Light Armory sa mga search and destroy operations. 


Marahas ang katangian ng mga search and destroy 
operations ng pinagsanib na tropa ng PA-PC-Civilian 
Home Defense Force sa mga komunidad sa kanayunan. 
Noong Abril 27-Mayo 27, 1974, dumagsa ang 800-900 


4 KALATAS 


SAAN 


tropa sa mga baryo ng San Antonio, Laguna matapos ang 
pagkakubkob ng isang yunit ng BHB sa naturang bayan 
noong 1973. 


Laking brigada ang mga operasyon sa kanayunan 
na sinasabayan ng strafing at rocket launching ng mga 
helicopter gunships. Matindi ang nililikhang takot ng 
malawakang pasistang pandarahas sa pamamagitan ng 
panggagahasa, pagpatay, pambubugbog, pagnanakaw at 
panununog ng mga bahay ng mga residente. 


Laganap ang sapilitang pagpapasuko sa mamamayan 
na kinakatangian ng maramihang pagpapatawag sa mga 
taumbaryo sa bayan. Pinadadalo ang mga ito sa mga 
rali, pinatataas ng kamay at kinukuhanan ng litrato upang 
ipresentang sumukong kasapi ng BHB bilang bahagi ng 
“matagumpay” na paglulunsad ng Kilusang Balik-Loob 
(KBL). 


Ngunit sa harap ng pasismo at karahasang inihasik 
ng diktadurang Marcos, magiting itong nilabanan ng 
mamamayang Pilipino katuwang ang BHB. Ginabayan ng 
PKP ang mga rebolusyonaryong pwersa at sambayanan sa 
paglaban at pagbigo sa Martial Law ni Marcos hanggang 
sa maibagsak ang pasistang diktador. 


Ang panunumbalik ng Martial Law sa ilalim ni Duterte 


Pilit na ipinalulunok ni Duterte ang kanyang diktadura 
sa mamamayan sa pamamagitan ng pagpapalaganap 
ng mga pekeng balita at pagrerebisa sa kasaysayan ng 


SETYEMBRE 2020 


naunang batas militar. Sampal sa mukha ng mga biktima 
ng Martial Law ang di-pagpapanagot kay Marcos sa 
kanyang mga krimen sa bayan at ang patuloy na paghahari 
ng pulitikal na dinastiya ng yumaong diktador. 


Tulad ng kanyang iniidolong diktador, ipinataw ni 
Duterte ang di-deklaradong Martial Law sa buong bayan. 
Sa pagsasabatas ng Anti-Terrorism Act of 2020 (ATA), 
inilatag ng rehimeng Duterte ang mekanismo ng pasismo 
ng estado sa bansa. Kinondisyon niya ang mamamayang 
Pilipino sa “new normal” na sa esensya'y de facto Martial 
Law. Ipinatupad ng rehimen ang militaristang lockdown 
sa tabing ng pagsasansala ng sakit na COVID-19. Bago 
ito, naitayo na ni Duterte ang kanyang paghaharing 
militar sa pamamagitan ng kanyang military junta na 
nakatalaga sa mga susing pusisyon sa gubyerno. Sila ang 
namamahala sa NTF-ELCAC at IATF na tagapagpatupad 
ng militaristang solusyon sa COVID-19. 


Laganap ang impyunidad sa mga krimen ng AFP-PNP 
sa buong bayan. Lumagpas na sa 30,000 ang mga pinatay 
sa ngalan ng gera kontra iligal na droga, all-out war, EO 
70 at NTF-ELCAC. Higit na nagpapatuloy at lumalala 
ang mga paglabag sa karapatang tao at pang-aabuso sa 
kapangyarihan ng AFP-PNP nang isabatas ni Duterte ang 
ATA sa gitna ng krisis ng COVID-19. 


Walang puknat ang militarisasyon sa kanayunan at 
panliligalig ng mga tropang militar sa mga komunidad 
na nasa mga kabundukan. Tuluy-tuloy ang mga focused 
military operations (FMO) ng AFP-PNP at walang tigil ang 
pambobomba, panganganyon at istraping ng kanilang 
mga helicopter gunships. Sa Mindoro, matinding takot 
ang nililikha ng ugong ng mga helicopter sa mga Mangyan 
bunga ng walang humpay na airstrikes ng AFP-PNP sa 
kanilang komunidad. 


Nagdulot din ang mga FMO ng malawakang dislokasyon 
kung saan naitala sa rehiyon ang libu-libong bilang ng 
magsasaka at pambansang minorya na nagbakwet sa 
ilalim ng rehimeng Duterte. Aabot ng isang libo ang 
mga kaso ng pambubugbog, pananakot, panghaharas at 
intimidasyon, iligal na pag-iimbestiga at iligal na pang- 


Palayain si Alexandrea...mula sa pahina 3 


Higit 24 oras na pinagkaitan ng pagkain at tulog si 
Pacalda bago sapilitang pinapirma bilang “sumukong” 
kasapi ng BHB, ayon sa kanyang pasmilya. Kwento 
ng kanyang ama na si Arnulfo, tinakot sila ng mga 
militar na kakasuhan ang kanyang anak kung hindi 
pipirma ang huli. Napilitan silang kumbinsihin ang 
kanilang anak na “sumuko” sa takot sa maaaring 


gawin ng mga sundalo sa biktima. 


Ayon sa Karapatan Quezon, dapat nang palayain 
si Pacalda dahil wala namang batayan ang pagkakapiit 
sa kanya. “Karamihan sa mga ipiniit ng rehimeng 
Duterte ay mga tagapagtanggol ng karapatang tao na 
piniling paglingkuran ang mamamayan at ipaglaban 
ang mga batayang karapatan ng mamamayang 
Pilipino,” pahayag ng Karapatan Quezon. [4 


SETYEMBRE 2020 


aaresto sa kanayunan. Sapilitan ding iginigiya sa mga 
operasyon ang mga lokal na residente kabilang na ang 
mga kabataan at menor de edad. 


Noong nakaraang Hulyo 27, dinukot at ginahasa ng 
mga elemento ng 201st Brigade ang isang menor de edad 
sa Pagbilao, Quezon. Nito namang Agosto, ginahasa 
ng mga tropa ng 76th “rapist battalion” IBPA ng 203rd 
Brigade ang isang katutubong Mangyan sa Brgy. Manoot, 
Rizal, Occidental Mindoro. 


Marahas na pinapaslang ng rehimen ang mga sibilyan 
at hors de combat ng BHB. Sa pamamagitan ng ATA ng 
gubyernong Duterte, hindi na nito pinag-iiba ang mga 
aktibista at sibilyan sa armadong pwersa ng BHB. Ang 
mga pinatay na sibilyan sa rehiyon ay pinararatangang 
kasapi o tagasuporta ng BHB. Samantala, walang-awang 
pinapaslang naman ang mga hors de combat ng BHB tulad 
nina Ermin Bellen, Jose Villahermosa, Lucio Simporoso, 
Jay-ar Mercado, Lorelyn Saligumba, Lito Buyayao Mogmog 
at Mario Caraig. Pinahihirapan at ipinagkakait ng estado 
sa mga kaanak ng mga namartir na Pulang mandirigma 
na makuha ang kanilang bangkay upang mabigyan ng 
disenteng libing. 


Malawakan ang kampanyang pagpapasuko ng rehimen 
sa anyo ng Enhanced Comprehensive Local Integration 
Program. Ang mga pinapasuko ay mga karaniwang 
magsasaka at katutubo na dinadala sa mga kampo upang 
kuhanan ng litrato at iprisenta bilang mga sumukong 
kasapi ng BHB. Ginawa rin itong iskema ng sindikato 
ng matataas na upisyal ng AFP-PNP upang makakubra 
ng malaking kikbak mula sa pondo nito. 8Ang bawat 
“magbalik-loob” ay makakatanggap ng P65,000 pabuya 
subalit sa ilang bayan sa rehiyon, P2,000, kaunting 
bigas, de lata at noodles lamang ang ibinibigay sa mga 
diumanong sumusuko. 


Hindi kailanman mapapawi ni Duterte ang 
karimarimarim na alaala ng Martial Law sa mamamayan. 
Patuloy itong mananariwa sa isipan ng bayan lalo't 
ipinagpapatuloy ng kasalukuyang rehimen ang brutalidad 
ng nagdaang diktadura. Ito rin ang nagpapaalab sa galit 
ng mamamayan at nagpapatibay sa kanilang kapasyahan 
na gapiin ang pasismo ng estado. 


Ang tagumpay ng pakikibaka ng mamamayan noong 
nagdaang Martial Law ay patunay na hindi maaaring 
makapanatili sa kapangyarihan ang isang diktador gaano 
man kabagsik ang mga atake nito sa bayan. Katulad ng 
mga naunang nakibaka sa Martial Law, imbes na matakot, 
magpupunyagi ang sambayanang Pilipino na labanan ang 
teroristang paghahari ni Duterte. Inspirasyon ng 
kasalukuyang henerasyon ang mamamayang nakibaka sa 
Martial Law ni Marcos. Higit pang lalakas ang 
rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon at buong bansa. Ang 
demokratikong rebolusyong bayan ang tanging sandata 
ng mamamayan laban sa Martial Law at magpapabagsak 
sa diktadurya ni Duterte. Habang higit na nagiging 
mabagsik ang terorismo ng estado, lalong yayakapin ng 
sambayanan ang digmang bayan bilang sagot sa Martial 
Law. [8 


5 KALATAS 


LATHALAIN 


Proyektong paliparan sa Sangley Point, daluyan ng 
pandarambong ng China sa bansa 


Aa ang rehimeng Duterte na ituloy ang pakikipagmabutihan 
sa mga kumpanyang Tsino sa gitna ng matinding disgusto ng publiko 
sa panghihimasok at pangyuyurak ng China sa teritoryal na integridad 
ng Pilipinas. Lalahok ang mga kumpanyang China Communications 
Construction Company (CCCC) at China Harbor Engineering Company 
(CHEC) sa proyektong pagtatayo ng komersyal na paliparan sa Sangley 
Point sa Cavite na pinasinayaan ni Duterte noong nakaraang Pebrero. 
Sangkot ang dalawang kumpanya sa iligal na reklamasyon at pagtatayo 
ng mga istruktura sa West Philippine Sea (WPS). 


Ilang progresibong organisasyon 
ang nananawagan sa gubyerno na 
tanggalin ang mga kumpanyang Tsino 
sa proyekto bilang pagtindig laban sa 
pangangamkam ng China sa teritoryo 
at likas-yaman sa WPS. Pinuna rin 
ang pagpapaubaya sa dayuhang 
kumpanya ng proyektong ito na 


Sabwatang China at kroni ni Duterte 


Ang Sangley Point International 
Airport Project ay isang proyektong 
pang-imprastaktura naipinaparadang 
solusyon diumano sa pagsikip ng 
Ninoy Aquino International Airport 
sa Pasay City. Sa proyektong ito, 
lilikha ng 1,400 ektaryang lupa sa 


nagkakahalaga ng USS10 bilyon at 
may malaking epekto sa komersyo at 
kalakalan sa bansa. 


tabi ng Sangley Point Airbase at 
doon magpapagawa ng apat na 
runway at isang terminal. Tinatayang 
magserserbisyo ito sa 100 milyong 
pasahero kada taon. 


Inutil ang sagot ni Duterte sa 
daing ng taumbayan. Aniya, hindi 
siya makikialam sa mga dayuhang 
kumpanyang nagtatayo ng istruktura 
sa teritoryo ng bansa. Hindi lang niya 
pinayagan ang mangangamkam na 
magbahay sa ating bakuran, binigyan 
niya pa ito ng dagdag na kita't 
negosyo. 


Nakapasok ang mga 
kumpanyang Tsino sa proyekto sa 
pakikipagsabwatan ng mga kroni 
ni Duterte. Si Lucio Tan, kilalang 
kroni ni Duterte, ang may-ari ng 
MacroAsia Corp. na kasama ng 
CCCC sa konsorsyum na nakakuha 


S: pitong bahura sa Spratly Islands, nagtayo ang mga Tsino ng mga 
pasilidad militar tulad ng airstrip, istasyon ng radar at mga missile 
bukod pa sa tirahan ng tao at iba pang gusali. Ang Kalayaan Group 
of Islands na kabilang sa Spratlys ay sinaklaw na ng probinsya ng 
Palawan mula pa noong 1978. 


7] BAHURA sa SPRATLY 1. Cuarteron Reef 
2. Subi Reef 
ISLANDS NATINAYUANNG 7” 3. Mischiet Reet 
4. Johnson Reef 
ISTRUKTURA NG CHINA- 4: Jehncon ec 
Ka 6. Gaven Reef 
Por 7. Fiery Cross Reef 
KIA Pi yr Da ya 
KYA P7 LA para o 
KA Ho. U " 
KY F E HER 
Se: SPRATLY ISLANDS, 
KA . a KAG 
at p [G-- 
# D7! [ 
3 
6 KALATAS 


sa proyekto. Madali lamang nilang 
nakuha ang proyekto dahil sila 
lamang ang nagsumite ng aplikasyon 
para rito. Tiyak na maanomalya 
ang pagkakapili sa konsorsyum 
lalo pa't notoryus ang CCCC sa 
pagmamanipula sa mga bidding o 
subasta para sa mga kontrata sa 
konstruksyon. Sanhi ito ng pagba- 
blacklist ng World Bank sa kumpanya 
mula 2011-2017. 


Samantala, kasosyo. 8naman 
ng CHEC si Dennis Uy, ang 
pinakamalaking tagapondo ni Duterte 
sa eleksyong pampanguluhan noong 
2016, sa pagsasagawa ng reklamasyon 
sa lugar na tatayuan ng paliparan. 


Sa ilalim ng rehimeng Duterte, 
naging garapalan ang pagkakasangkot 
ng China sa malalaking proyektong 
pang-imprastraktura ng gubyerno. 
Tampok rito ang pag-asa ng 
engrandeng B programang Build, 
Build, Build (BBB) ng rehimen mula 
sa “ayuda” ng China. 


Sa 35 flagship project ng BBB, 12 
ang ipinangutang ni Duterte sa China, 
kabilang ang New Centennial Water 
Source-Kaliwa Dam Project sa Quezon 
na may badyet na P12.2 bilyon. Ang 
China Energy Engineering Company, 
Inc. ang kontraktor ng proyektong 
Kaliwa Dam. 


SETYEMBRE 2020 


Bukod sa pakikipagsosyo sa 
mga kumpanyang Tsino, maluwag 
na pinahihintulutan ng rehimen 
ang mga mapanirang negosyong 
Tsino tulad ng mga kumpanya sa 
mina at mga pasugalang Philippine 
Offshore Gaming “(Operations o 
POGO. Pinakikinabangan ito ng 
mga burukrata sa pamamagitan ng 
pagbubuwis at mga kikbak. 


Pagsuko ng rehimen sa 
imperyalistang China 


Malaking pagtatraydor sa 
bayan ang pakikipag-ugnayan at 
pakikipagtransaksyon ng rehimen sa 
mga kumpanyang Tsino laluna sa mga 
imbwelto sa pang-aagaw ng China 
sa teritoryo ng Pilipinas. Interesado 
ang China sa teritoryo sa WPS na 
nagtataglay ng higit 11 bilyong bariles 
ng langis at 7,500 kilometro-kubiko 
ng reserbang natural gas. Dito rin 
matatagpuan ang 10946 ng isda sa 
buong mundo at dumadaan ang 3046 
ng kalakalan sa buong mundo. 


Isa ang CCCC sa mga kumpanyang 
lumahok 78 sa. reklamasyon. at 
konstruksyon sa Mischief Reef na 
matatagpuan sa loob ng 200-milyang 
exclusive economic zone ng Pilipinas 
mula sa isla ng Palawan. Malinaw na 
ginagamit ito ng gubyerno ng China 
sa pangangamkam ng teritoryo. 


Hindi rin sang-ayon ang 
reaksyunaryong militar na 
pahintulutan ang isang kumpanyang 
Tsino na mag-konstruksyon kalapit 
ng baseng panghimpapawid ng 
sandatahang Bs pwersa ng GRP. 
Nangangamba silang palapitin ang 
mga Tsino sa Sangley Point Airbase 
laluna ngayong nagpapakitang-lakas 
ang China at naglalayag ng mga 
sasakyang pandigma nito sa WPS. 


Sa kabila ng mga pagtutol, 
walang kahihiyang ipinagtatanggol ni 
Duterte ang proyektong paliparan sa 
Sangley Point at paglahok ng CCCC at 
CHEC dito. Binantaan pa ni Duterte 
ang mga korte na ibasura ang mga 
petisyong pipigil sa mga proyektong 
imbwelto ang mga kumpanyang 
Tsino. 


Sinasalaula. ni B(Duterte sang 
tagumpay ng bayan sa Permanent 


SETYEMBRE 2020 


Mahahalagang tala sa Bot, 


Kasaysayan ng Sangley Point. Bibi. 


angley Point ang popular na 

tawag sa dating baseng nabal 
ng US at ngayo'y base ng Philippine 
Air Force at Philippine Navy na 
matatagpuan sa tangway ng Cavite ' 
City. Hinalaw ang pangalan nito mula sa salitang aanaley na katawagan sa 
mga mangangalakal na Tsino na gumagamit sa tangway sa panahon ng 
kolonyalismong Espahol. 


Matagal nang nagsisilbi ang tangway ng Cavite City bilang base militar. 
Ginamit ito ng mga Espafiol na paulingan (coaling station) ng kanilang mga 
barko at kadugtong ng baseng nabal sa Cahacao Bay. Nalipat sa mga Amerikano 
ang kontrol sa Sangley Point matapos ang kunwang pakikipaglaban sa mga 
Espafiol sa Look ng Maynila noong Mayo 1898. Nagsilbi rin itong paulingan 
ng mga barkong Amerikano at suportang pasiliad para sa mga pwersang nabal 


ng US. Kalaunan, ginawang pasilidad sa komunikasyon at ospital ng US Navy 
ang Sangley Point. 


Matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, naging himpilan, 
pahingahan at pagawaan ng mga barko ng US Seventh Fleet ang Sangley 
Point. Malaki rin ang pakinabang ng US Navy rito sa panahong naglulunsad 
ang imperyalismong US ng gerang agresyon sa Vietnam. Ipinasa ng US Navy sa 
GRP ang paggamit at pangangasiwa sa Sangley Point noong Setyembre 1, 1971 
matapos ang 73 taong pagbase rito. 


Minsang naging bantog ang Sangley Point sa pambansang entablado nang 
maging sayt ito ng kudeta ng isang paksyon ng reaksyunaryong militar noong 
1989, panahon ng rehimeng Corazon Aquino. Pinalitan ang pangalan nito at 
ginawang Danilo Atienza Airbase bilang pag-alala kay Major Danilo Atienza na 
sumupil sa mga nag-aalsang sundalo. Binomba at pinasabog ni Atienza ang 
ilang eroplanong pangkombat na T-28 na hawak ng paksyong nagkudeta. 
Bagamat nagtagumpay ay nasawi si Atienza nang bumagsak ang kanyang 
sinasakyang eroplano. 


Court of Arbitration sa ilalim ng 
United Nations Convention on 
the Law of the Sea hinggil sa 
pagkilala sa karapatan ng Pilipinas 
sa WPS. Sa kabilang banda, tuluy- 
tuloy ang paggigiit at pagtatanggol 
ng mamamayan sa - soberanya 
ng bansa at patrimonial assets 
nito sa WPS. Nangunguna rito 
ang rebolusyonaryong kilusan na 
lumalaban sa lahat ng imperyalistang 
panghihimasok sa bansa, mapa- 
China man o sa US. 


integridad ng mga bansa. Tugon ito 
sa hakbangin ng gubyerno ng US na 
pagba-blacklist sa mga kumpanyang 
Tsino na imbwelto sa reklamasyon sa 
WPS5. 


Ang pagsuko ng karapatan sa WPS 
at pagpabor sa negosyong Tsino ang 
kabayaran sa pagsuporta. ng 
imperyalistang China sa walang 
hanggang paghahari ni Duterte. 
Upang maputol ang pamamayagpag 
ng interes ng China sa bansa, 
kailangan munang tanggalin sa poder 
Nitong Setyembre hinikayat ng ang rehimeng naglilingkod dito. 


Partido Komunista ng Pilipinas ang 
ibang mga bansa na magpatupad ng 
aksyong diplomatiko at ekonomiko 
laban sa China upang mapwersa 
itong sumunod sa mga internasyunal 
na kasunduan at obligasyon hinggil 
sa paggalang sa teritoryal na 


Kabilang ito sa mga adhikain ng 
pambansa-demokratikong pakikibaka 
ng 57s sambayanang Pilipino--ang 
pagpapalayas sa China at lahat ng 
imperyalista at pagpapabagsak sa 
gahaman at tutang rehimeng Duterte. 


7 KALATAS 


KILOS PROTESTA 
C 9: a AH AH 


Di mamamayan ng Timog Katagalugan ang naglunsad ng sabayang kilos-protesta sa ika-48 
anibersaryo ng paggunita ng paglukob ng lagim ng Martial Law na ipinataw ng diktador at tutang si 
Ferdinand Marcos noong Setyembre 21, 1972. Apat na dekada na ang lumipas ngunit patuloy na tumitindi 
ang teror na inihahasik ng reaksyunaryong gubyerno sa ilalim ng mga nagdaang mga pangulo matapos kay 


Marcos at ng kasalukuyang pasistang paghahari ng [CHIE ng US-Duterte. 


Higit na umiigting ang panawagan 
ng mamamayan na patalsikin na ang 
tuta, papet, pahirap at diktador na 
si Duterte. Sa gitna ng kinakaharap 
na matinding krisis at kahirapan na 
idinulot ng pandemyang COVID-19, 
kibit-balikat si Duterte at ang mga 
militaristang alipores sa gabinete nito 
sa hinaing ng sambayanang Pilipino. 
At habang tuliro ang sambayanan 
kung paano haharapin ang pandemya 
at labis na kahirapan, niratsada ng 
tutang kongreso, sa utos ni Duterte 
at mga militarista, ang pagpapasa sa 
Anti-Terrorism Act of 2020 (ATA) nang 
hindi nauunawaan ng mamamayan 
ang mga nilalaman atimplikasyon nito 
sa kanilang buhay. Inuna ng rehimen 
ang pagpapalusot sa ATA na walang 
ibang layunin kundi sistematikong 
patahimikin ang mga kritiko ng 
gubyerno at sinumang bumabatikos 
sa kanilang ipinatutupad na anti- 
mahirap at anti-demokratikong mga 
batas at programa. 


Sa ika-48 taong paggunita sa batas 
militar ng pasistang diktadurang US- 
Marcos, tumungo ang mamamayan 
ng TK sa lansangan. Ang sabayang 
kilos-protesta. ay isinagawa sa 
Plaza ng Sta. Rosa, Laguna, Pala- 
pala sa Dasmarinas, (Cavite at 
Unibersidad ng Pilipinas Los Banos. 
Nagsama-sama at lumahok ang mga 
magsasaka, manggagawa, maralitang 
lungsod, kababaihan, kabataan at 
taong-simbahan upang mariing 
kundenahin ang pasismo ng estado 
at militarisasyon sa rehiyon at sa 
buong bansa. 


Tulad ng inaasahan, tinangka ng 
mga kapulisan kasama ang pribadong 
goons ng mga kumpanya ng mga 
debeloper sa Bacoor, Cavite naharasin 
ang mga maralitang lungsod upang 
pipilan ang mga itong lumahok sa mga 
kilos protesta. Hinarangan ng goons 


8 KALATAS 


TAMA NA! SOBRA NA! WA! 


VANe 


KASAN 
NI DUTERTE! PATAL SININ ANG 
BAIMENG NG: DUTERTE] 


ng B.E. San Diego at mga pulis ang 
mga residenteng lalahok sa pagkilos 
sa Pala-pala mula sa Sityo Bagong 
Silangan, Talaba 7, Bacoor, Cavite. 
Sila ay kasapi ng mga organisasyong 
aktibong nakikipaglaban para sa 
lupang panirikan. Pinaputukan sila ng 
baril upang takutin habang nanonood 
ang mga pulis sa kaguluhan. Sa halip 
na awatin ang mga nagpapaputok na 
goons, binantaan ng mga pulis ang 
mga militante na ididispers sila. Hindi 
natinag ang mga nagpoprotesta at 
ipinagpatuloy nila ang programa sa 
tabing haywey ng Talaba 7 sa Bacoor 
City. 


Samantala, ang isang quick 
response team ng Karapatan Quezon 
na tumungo sa bayan ng San Narciso 
mula noong Setyembre 19-22 ay 
iligal na pinag-aaresto, ikinulong at 
sinampahan ng malisyoso at gawa- 
gawang kaso ng 85th IBPA sa tabing ng 
paglabag sa community quarantine 
protocols. Nakatakdang harapin ng 
mga human rights worker ang kaso 
ng non-cooperation sa mandatory 
reporting of emerging notifiable 
disease--batas na nilikha upang 
marahas na kontrolin at pipilan ang 
malayang pagkilos ng mamamayan 


RITALSIR 
ANG 


at gamitin laban sa mga lehitimong 
layunin” ng mga progresibong 
organisasyong masa. Ito rin ang 
isinampang kaso sa Anakpawis 7 na 
kaagad ding ibinasura ng Bulacan 
Regional Trial Court dahil sa kawalan 
ng sapat na batayan. 


Ayon kay Casey Cruz, tagapagsalita 
ng Bagong Alyansang Makabayan- 
Timog Katagalugan, inaasahang titindi 
ang atake ng rehimeng US-Duterte sa 
batayang karapatan ng mamamayan 
ngunit hindi matitinag ang mga 
progresibong organisasyon sa TK na 
makibaka para sa pagtatanggol ng 
lupa, trabaho, edukasyon, kabuhayan 
at karapatan. 


“Hindi tayo papayag na manatili pa 
sa kapangyarihan ang tuta, diktador at 
pahirap na si Duterte. Hamon sa atin 
na patuloy na makibaka para ganap na 
mapatalsik si Duterte sa Malakanyang 
at. maisulong 3s 5ang 75-8 pambansa 
demokratikong pagbabago at 
gubyerno na inuuna ang interes ng 
taumbayan. Kung nagawang wakasan 
ang Martial Law ni Marcos, sama- 
sama rin nating lalabanan at 
wawakasan” ang terorismo ni 
Duterte!” dagdag pa niya. 8 


SETYEMBRE 2020 


TUGEN 


NI PATNUBAY DE GUIA 


Ano ang mga aral na mahahango sa 
Martial Law ng diktadurang US-Marcos na 
magagamit sa pagharap sa itinatayong 
diktadura ng rehimeng US-Duterte? 


ng Martial Law (ML) na ipinataw ni Ferdinand E. Marcos noong Setyembre 21, 1972 hanggang Pebrero 

1986 ang maituturing na pinakamadilim at pinakamalupit na pangyayari na naranasan ng sambayanang 
Pilipino mula sa paghahari ng isang mandarambong, despotiko at ganid-sa-kapangyarihang pangulo ng 
reaksyunaryong gubyerno ng Republika ng Pilipinas. Subalit sa kasalukuyang panahon, kahit walang pormal 
na deklarasyon ng ML, nagaganap na sa bansa ang walang katulad na mga kalupitan, karahasan at terorismo ng 
estado na ipinatutupad ng pasistang rehimeng US-Duterte laban sa sambayanang Pilipino. Sa loob lamang ng 
apat na taong panunungkulan ni Rodrigo Roa Duterte sa Malacahang, nahigitan na niya si Marcos sa kasakiman, 
brutalidad, kalupitan at kriminalidad laban sa sambayanang Pilipino. 


Ayon sa datos ng Amnesty 
International (Al) at mga grupong 
nagtataguyod at nagtatanggol 
sa karapatang pantao sa bansa, 
nasa S10 bilyon ang dinambong 
ng pamilyang Marcos sa kaban 
ng bayan, mahigit sa 70,000 ang 
kanyang ipinakulong, 34,000 sa 
kanila ang nakaranas ng iba't ibang 
klase ng tortyur at pagmamalupit, 
nasa 3,240 ang kanyang ipinapatay 
at daang bilang ang mga nawala 
o naging desaparecidos (forced 
disappearance) sa loob ng 14 taon ng 
pag-iral ng ML sa bansa. 


Napatalsik. sa kapangyarihan 
si. Marcos at magwakas ang 
kanyang 5 diktadurang BB paghahari 
dahil sa determinasyon, masikhay 
at. puspusang pakikibaka. 8ng 
rebolusyonaryong kilusan at 
sambayanang PIlipino na kalauna'y 
humantong at rumurok sa popular 
na pag-aalsa sa EDSA noong Pebrero 
1986. Ang pangyayari sa EDSA na 
nagpabagsak” sa.” 7kapangyarihan 
sa kinamumuhiang diktador 
at despotikong si Marcos ay 
maituturing na napakalaking 
tagumpay sa pakikibaka ng 
sambayanang  Pllipino laban sa 
diktadura. Buhay, dugo at di- 
matatawarang sakripisyo ang 
puhunan” ng. rebolusyonaryong 
kilusan at mamamayang Pilipino. 
Produkto ito ng masikhay, puspusan 
at walang kapagurang gawain 
ng rebolusyonaryong kilusan sa 
pagmumulat, 8 pag-oorganisa at 
pagpapakilos sa hanay ng mga 
magsasaka, manggagawa, kabataan- 
estudyante, maralitang tagalunsod, 


SETYEMBRE 2020 


taong-simbahan, guro at iba pang 
propesyunal at maging sa hanay ng 
mga negosyante, makabayan at mga 
patriyotikong pulitiko na oposisyon 
sa diktadura ni Marcos. Sa kabila 
ng mga panganib at mahihirap na 
kundisyon sa pagkilos bunga ng 
ipinatutupad na ML, nagawa pa rin 
ng rebolusyonaryong kilusan na 
matipon at mapagbuklod-buklod 
ang mga demokratikong uri't 
sektor sa isang malapad na anti- 
diktadurang nagkakaisang prente 
na nagsilbing malakas na angklahan 
sa pagpapabagsak sa diktadurang 
Marcos. 


Walang nagawa at nagmistulang 
tigreng papel ang mga tangke, 
eroplano at malalakas na armas na 
hawak ng pasistang tropa ni Marcos 
sa harap ng milyong mamamayang 
nagtipon sa EDSA at sa iba pang 
panig ng bansa na determinadong 
wakasan ang 14 taong paghihirap 
at pagkakabusabos sa 
ilalim ng batas militar ni 
Marcos. 


Sa kabilang banda, 
bagama't napatalsik 
sa kapangyarihan sii 
Marcos sa pamamagitan “ 
ng pag-aalsang EDSA, 
walang naging ilusyon 
ang rebolusyonaryong 
kilusan na”: nabago 
na ang malakolonyal 
at malapyudal na 
katangian ng lipunang 
Pilipino. Malinaw para 
sa rebolusyonaryong 
kilusan na hindi nilutas 
ng EDSA ang tatlong 


pangunahin at pundamental na mga 
problema ng sambayanang Pilipino-- 
ang imperyalismo, pyudalismo at 
burukrata-kapitalismo. Pinalitan 
lamang sa kapangyarihan ang 
kinamumuhiang paksyon ni Marcos 
ng isa pang paksyon ng naghahari 
at mapagsamantalang uri na 
kinakatawan naman ni Corazon C. 
Aquino at ng pamilyang Cojuangco. 
Ganunpaman, nakatala pa rin sa 
kasaysayan ng rebolusyonaryong 
kilusan ang pangyayari sa EDSA 
bilang malaking tagumpay ng 
pakikibaka ng sambayanang 
Pilipino na kinapupulutan natin 
ng mahahalagang aral. Ang 
mga tagumpay na naipon ng 
rebolusyonaryong kilusan sa panahon 
ng ML ni Marcos at tumungo sa pag- 
aalsang EDSA ang naging malaking 
puhunan” ng. rebolusyonaryong 


kilusan upang mabilis na lumakas 
at sumulong sa mga sumunod pang 


mga taon makaraan ang pangyayari 
sa EDSA. 


Mula nang maitatag ang PKP 
noong Disyembre 26, 1968, ang 
BHB noong Marso 29, 1969 at ang 
NDFP noong Abril 24, 1974, ito na 
ang namuno at nasa unahan ng 
mga  anti-imperyalista, anti-pyudal 
at anti-pasistang pakikibakang masa 


ng sambayanang Pilipino. BB Naglatag 
at. naghatid 7 sa 758 8sambayanang 
Pilipino sa tumpak at wastong 


landas ng armadong pakikibaka sa 
pamamagitan ng pangkalahatang 
linya ng demokratikong rebolusyon 
ng bayan (DRB). Isang bagong tipo 
ng DRB na nasa pamumuno ng 
uring proletaryo at may sosyalistang 
hinaharap. 


Hindi naging madali para sa 
rebolusyonaryong kilusan ang 
pagharap sa ML at mga pasistang 
atake ni Marcos. Ipinataw ni Marcos 
ang ML sa buong bansa sa panahong 
nagsisimula pa lamang maglatag 
ng lakas ang rebolusyonaryong 
kilusan sa iba't ibang panig ng 
Pilipinas. Ganunpaman, dahil 
sa pagiging makatarungan, 
lehitimo, nagtataguyod sa interes 
at kapakanan ng mga pinakaapi 
at.”8B“pinagsasamantalahang uri't 
sektor. ng lipunang Pilipino, 
malugod na niyakap, tinangkilik at 
sinuportahan ng malawak na masa 
ng sambayanang Pilipino ang DRB na 
isinusulong ng PKP-BHB-NDFP. 


Sa pamamagitan ng malaganap 
at masinsing pakikidigmang gerilya 
na nagtatamasa ng papalawak 
at papalalim na suportang masa, 
magiting na hinarap at binigo ng 
rebolusyonaryong kilusan ang kontra- 
rebolusyonaryong digma ni Marcos 
na Oplan Katatagan at ang prototype 
na Oplan Cadena de Amor na unang 
ipinatupad sa mga rehiyong Timog 
Katagalugan at Bikol na naglalayong 
kitlin-sa-usbong ang noong maliit at 
mahina pang BHB. 


Subalit pinatunayan sa 
kasaysayan ng pangyayari sa EDSA 
noong Pebrero 1986 na ang pagtindi 
ng pang-aapi at pagsasamantala 
sa panahon ng ML ay nagresulta sa 
pagtindi at pag-igting ng pakikibaka 


10 KALATAS 


ng sambayanang Pilipino laban sa 
diktadura. Ang ML ni Marcos at ang 
kronikong krisis ng malakolonyal 
at malapyudal na lipunang Pilipino 
ang nagsilbing matabang lupa sa 
naging mabilis na paglaki at paglakas 
ng rebolusyonaryong kilusan na 
humantong naman sa ibayong 
paglakas, pagsulong at pag-igting 
ng mga pakikibaka ng sambayanang 
Pilipino laban sa diktadurang Marcos 
hanggang ang huli'y mapatalsik sa 
kapangyarihan. Si Marcos at ang 
kanyang ML ay nagsilbing “rekruter” 
sa mabilis na paglaki ng bilang ng mga 
sumasampa sa BHB at mamamayang 
lumalahok sa armadong pakikibaka. 


Kumpara noong panahon ni 
Marcos, mas higit na nasa pusisyon 
ngayon ang rebolusyonaryong 
kilusan at sambayanang Pilipino 
para biguin at hadlangan ang 
panunumbalik ng lantarang 
pasistang paghahahari sa bansa. 
Sa partikular, ang patuloy na 
paglalantad, paglaban at pagbigo sa 
ipinatutupad na de facto ML at ang 
pag-iral ng civilian-military junta sa 
bansa ng rehimeng Duterte. 


Malawak ang naging karanasan 
at mga aral sa pakikibaka ng 
rebolusyonaryong kilusan at 
sambayanang Pilipino laban sa ML 
ni Marcos na epektibong magagamit 
sa pagpapabagsak sa rehimeng US- 
Duterte. Isa na rito ang masikhay, 
puspusan at walang kapaguran sa 
gawaing pagmumulat, pag-oorganisa 
at pagpapakilos sa malawak na 
masa ng sambayanang Pilipino 
kahit sa kabila ng dalang panganib 
at kahirapan hatid ng militaristang 
pagpapatupad ng 57s gubyernong 
Duterte sa pagharap at paglaban sa 
COVID-19. Patuloy na nagpupunyagi 
ang rebolusyonaryong kilusan sa 
pagsusulong ng matagalang digmang 
bayan at pakikidigmang gerilya para 
labanan at biguin ang focused military 
operations at mga operasyong say- 
ops sa ilalim ng retooled community 
support program. Ang pagpapatindi 
at pagpapaigting ng pakikidigmang 
gerilya ay dapat umaalinsunod sa 
papalawak at papalalim na suportang 
masa. 


Mahusay at matalinong ilapat 
ang taktika ng nagkakaisang prente 
para kabigin ang mga kaibigan at 
ihiwalay ang sagadsaring kaaway. 
Mabilis. na isakatuparan ang 
pagtatayo ng malakas at malawak 
na anti-pasistang 58B7nagkakaisang 
prente na binubuo ng lahat ng 
mga “demokratikong pwersa at 
sektor para sa layuning patalsikin 
sa kapangyarihan ang inutil, taksil, 
mandarambong, despotiko at 
mamamatay-taong si Duterte. 


Sa kabilang banda, natuto na ang 
sambayanang Pilipino sa kalagiman 
at kalupitan na inihasik ng ML ni 
Marcos sa sambayanang Pilipino, 
48 taon na ang nakalipas. Hindi 
nila papayagan pang maulit na 
mangyari ang madilim at mapait na 
bahagi sa kasaysayan ng bansa kung 
saan maraming buhay ang nalagas, 
maraming mga anak ang naulila at 
maraming pamilya ang nagutom 
at pinahirapan dahil lamang sa 
kasakiman sa salapi at kapangyarihan 
ng iisang tao sa katauhan ni Marcos. 
Hindi rin nila pahihintulutan ang 
mga pagtatangka ni Duterte, mga 
kasapakat nito sa lehislatura at ng 
naiwang pamilya ni Marcos, na 
rebisahin ang kasaysayan, ipawalang- 
bisa ang mga kasalanan at krimen 
ni Marcos at ng kanyang pamilya sa 
taumbayan, ipagkait ang hustisya sa 
mga naging biktima ng ML ni Marcos 
at itanghal pa siyang bayani kahit 
sa mata ng mamamayan ng Ilocos 
Norte. 


Higit ang kasakiman, kabuktutan 
at kalupitan ni Duterte kaysa sa 
kanyang iniidolong si Marcos. Hindi 
malayong danasin ng pasistang 
rehimeng US-Duterte ang nangyari sa 
pasistang rehimeng US-Marcos nang 
pagbagsakin ito sa kapangyarihan sa 
pamamagitan ng popular na pag- 
aalsa ng sambayanang Pilipino sa 


EDSA. noong” Pebrero 7 51986. 
Alalahanin ni Duterte na malupit 
ang kasaysayan sa mga 


mandarambong at diktador na tulad 
ni Marcos at hindi malayong 
mangyari din sa kanya ang nangyari 
kay “Marcos na itinapon ng 
nakikibakang sambayanang Pilipino 
sa basurahan ng kasaysayan. 


SETYEMBRE 2020 


BALITANG TO 


-: 
KI 
- 
a. 


Sinalubong ng 
matutunog na taktikal na opensiba 
ng Lucio de Guzman Command 
(LAGC)-BHB Mindoro ang mararahas 
at walang puknat na focused military 
operations (FMO) ng 203rd Brigade- 
PNP MIMAROPA. Nagdulot ang mga 
opensiba ng LAGC ng limang kaswalti 
sa pasistang tropa. 


Noong Setyembre 28, 
matagumpay na inambus ng isang 
yunit ng LAGC-BHB Mindoro ang 
nakasakay na pwersa ng 403rd 
Regional Mobile Force Battalion 
(403rd RMFB) ng PNP-MIMAROPA 
sa kahabaan ng national highway 
sa Sityo Mabajo, Brgy. Sta. Teresita, 
Mansalay, Oriental Mindoro. Sugatan 
ang tatlong tropa ng RMFB sa ambus. 
Sinunog ng mga Pulang mandirigma 
ang sasakyang iniwanan ng mga 
nagtakbuhang RMFB. Tumagal ang 
labanan sa pagitan ng 11:35 hanggang 
12:00 ng tanghali. 


Kasabay ng ambus, matagumpay 
na naisagawa ang 5 operasyong 
haras ng isang tim ng mga Pulang 
mandirigma sa kampo ng 403rd 
RMEB sa Brgy. Cabalwa, Mansalay. 


Nauna pa rito, matagumpay na 
inilunsad ang dalawang magkasunod 
na operasyong isnayp laban sa mga 
mga pwersang RCSPO ng 203rd 
Brigade sa Sityo Mantay, Brgy. 
Monteclaro, San Jose, Occidental 
Mindoro noong Setyembre 16 at 22. 


SETYEMBRE 2020 


9 sityong ipinailalim sa food and other 
economic blockades 


9 kaso ng pambubulabog 
sa mga komunidad 


19 800 kaso ng iligal na 
interogasyon 


800 kaso ng pananakot, 
panghaharas at intimidasyon 


Hindi bababa sa dalawa ang kaswalti 
mula sa mga pwersa ng 4th IBPA. 
Isa ang kaswalti sa bawat putok na 
pinakawalan ng mga isnayper ng 
hukbong bayan. 


Ayon.” kay” Madaay. Gasic, 
tagapagsalita ng LAGC-BHB Mindoro, 
“Ang mga operasyong ito ng LDGC- 
BHB Mindoro ay pagbibigay ng 
rebolusyonaryong hustisya sa 
mamamayang biktima ng kaapihan, 
karahasan, panggigipit at paglabag 
sa karapatang tao ng pasistang 
pwersa ng 203rd Brigade at PNP- 
MIMAROPA. Tugon ito ng LdGC 
sa malaon nang reklamo ng mga 
residente na matinding pinerwisyo 
ng mga nag-ooperasyong sundalo at 
pulis sa kanilang buhay at kabuhayan.” 


Simula Mayo, sinaklaw ng FMO 
ng AFP-PNP ang mga Sityo Mantay 
at Batosingit sa Brgy. Manoot at 
Brgy. Limlim, Rizal, Occidental 
Mindoro, Sityo Mausoy/Sinariri ng 
Brgy. Panaytayan, Mansalay, Sityo 
Naswak, Balangkawan at Bayang ng 
Brgy. Hagan at Sityo Rimas, Brgy Lisap 
ng Bongabong, Oriental Mindoro. 
Nagresulta ang mga ito ng aabot 
sa higit 2,000 kaso ng paglabag sa 
karapatang tao. Higit na dumami 
ang mga kasong ito matapos ang 
pagsasabatas ng rehimen sa Anti- 
Terrorism Act of 2020 (ATA). 


“Ang sunod-sunod na taktikal na 
opensiba ng LDGC-NPA-Mindoro ay 


Mabagsik na FMO ng 203rd Brigade-PNP MIMAROPA, 
sinalubong ng mga opensiba ng LAGC-BHB Mindoro 


tugon at pagsuporta nito sa 
pakikibaka ng sambayanang Pilipino 
laban sa ATA, nakakainsultong 
pagdeklara bilang national holiday sa 
kaarawan ng pasistang diktador na si 
Marcos, mga  extrahudisyal na 
pamamaslang sa mga rebolusyonaryo, 
progresibo at mga pinaghihinalaang 
adik at tulak ng ipinagbabawal na 
gamot, panggigipit sa mga katunggali 
sa pulitika, kritiko at oposisyon, at 
pagkitil sa kalayaan sa pamamahayag. 
Pagsuporta rin ito ng LAGC-BHB 
Mindoro sa pakikibakang bayan para 
ibagsak ang rehimeng US-Duterte 
bilang numero unong kaaway ng 


sambayanang Pilipino sa 
kasalukuyan,” ” ani 
Gasic. 


Mga paglabag sa karapatang tao ng 203rd Brigade mula 
Mayo-Setyembre 2020 


9 kaso ng iligal na pagkakampo o paggamit sa 
mga pampublikong lugar ng mga militar 


13 kaso ng tortyur (12 sityo lider at 1 kabataan“) 
7 komunidad na sapilitang nagbakwit 

1 sapilitang pagkawala 

1 kaso ng panggagahasa 


Talamak na pang-aalipin sa mga tao sa 
komunidad (forced labor/involuntary servitude) 


Hindi makataong pagtrato sa mga hinuhuling 
sibilyan (cruel/inhuman and degrading 
treatment) 


# Nagpakamatay ang kabataang biktima matapos na dumaan sa matinding tortyur 


11 KALATAS 


BALITA 


Tumitinding red-tagging ng AFP sa Timog Katagalugan 


| asi ang walang pakundangang red-tagging ng hepe ng Southern Luzon Command (SOLCOM) 
na si Lt. Gen. Antonio Parlade, mga kumander at tagapagsalita ng AFP sa 2nd ID laban sa mga 
progresibo”'t makabayang grupo at mga kaanak ng mga rebolusyonaryong martir. 


Pilit iniuugnay ni Parlade ang 
MAKABAYAN Bloc ng Kongreso sa 
PKP-BHB-NDFP dahil sa kanilang 
mga progresibong tindig. Ayon sa 
mga boladas ng AFP, nakatagpo 
sila ng mga polyeto, pamphlet at 
tarpaulin ng MAKABAYAN sa mga 
lugar na pinaglabanan ng AFP 
at BHB. Lalo itong pinatambol 
ni Parlade matapos igiit ng mga 
kongresista. ng 5357MAKABAYAN 
na itigil ang paglalaan ng mas 
maraming badyet sa NTF-ELCAC 
at ituon na lamang sa mga 
serbisyong panlipunan, lalo sa 
sektor ng kalusugan ngayong 
panahon ng krisis ng COVID-19. 


Paulit-ulit ang malisyosong 
pag-uugnay ni Parlade sa mga 
ligal na organisasyon tulad ng 
BAYAN, Anakbayan, Gabriela 
at Karapatan gamit ang mga 
personahe nito sa rehiyon. 
Pinaratangan niyang kasapi 
ng BHB si Alexandrea Pacalda, 
isang kabataang aktibista at 
tagapagtanggol ng karapatang 
tao. Si Pacalda ay dinakip ng 
estado habang naglulunsad ng 
konsultasyon sa mga aping sektor 
ng lipunan noong nakaraang 
taon. 


Samantala, patuloy na 
winawalanghiya ni Parlade 
ang alaala ng mga Pulang 
mandirigma at rebolusyonaryong 
martir sa paggamit sa kanila sa 
mga itim na propaganda laban 
sa mga progresibong grupo. 
Sirang plakang sinisiraan ni 
Parlade ang Gabriela matapos 
yumao ni Rona Jane “Ka Lemon” 
Manalo, kabilang sa Palawan 
5 na namartir sa Brgy. Mainit, 
Brooke's Point noong Setyembre 
3. Dating pangkalahatang kalihim 
ng Gabriela ST si Manalo. 


Nakikoro din si Lt. Col. 
Alexander Arbolado ng 203rd 


12 KALATAS 


Brigade 75Bsa pag-red-tag sa 
grupong PAMALAKAYA. Dinawit 
niya ang samahan ng mga 
mangingisda dahil kasapi rito 
ang mga magulang ni Justine Ella 
“Ka Pia” Vargas, isang Pulang 
mandirigma na namartir sa Brgy. 
Gapasan, Magsaysay, Occidental 
Mindoro noong Setyembre 14. 
Habang ipinagluluksa ng mga 
kaanak si Ka Pia, pinalabas pa 
ng sinungaling na si Arbolado na 
sumuko na ang mga magulang 
niya at nagpailalim sa programang 
balik-loob ng JTF-Peacock sa 
Palawan, ang pinagmulan ni Ka 
Pia. 


Sina Manalo at Vargas na 
napukaw ang damdaming 
makabayan sa paglahok sa mga 
pakikibaka sa lansangan para 
sa demokratiko at pambansang 
interes ng masang Pilipino ay 
nagpasyang sumapi sa NPA dahil 
napagtanto nila na ang landas 
lamang ng armadong pakikibaka 
at. hindi. ang 5 pakikibakang 
parlamento at ligal ang tunay 
na lulutas sa malaon nang 
suliranin ng kahirapan, kaapihan 
at 5BB“pagsasamantala sa bansa. 
Habang tinutugis ng pasistang 


Hagupit ng Terror Law sa TK 
Sarbeylans at panggigipit sa 


mamamayan 


Setyembre 8. Iniulat ang pag-iikot ng isang di- 
kilalang lalaking lulan ng motor sa paligid ng opisina 
ng Bagong Alyansang Makabayan-Timog Katagalugan o a 
Anim na beses umikot ang lalaki na Hilatawang may 


sa Cabuyao, Laguna. 


rehimen ang mga progresibong 
organisasyon at kilusan at 
isinasara ang pinto ng mga ligal 
na daluyan para sa repormang 
panlipunan, higit lamang 
itinutulak ang paparaming hanay 
ng mamamayan na tahakin ang 
landas ng sandatahang pakikibaka. 


Ayon kay Patnubay de Guia, 
tagapagsalita ng NDFP-ST, “Sa 
ilalim ng kasalukuyang rehimeng 
Duterte, patuloy na nanganganib 
ang buhay ng mga progresibo at 
makabayang grupo at mga kritiko 
ng rehimen. Ang patuloy na pag- 
uugnay sa kanila sa 
rebolusyonaryong kilusan ng mga 
pasista at anti-komunistang mga 
buhong tulad ni Parlade ay 
pagbibigay-laya sa estado na tugisin 
sila sa bisa ng kasalukuyang anti- 
mamamayang  Anti-Terror 5s Law. 
Kailangang patuloy na 
magmatyag ang mamamayang 
Pilipino at patuloy na ipagtanggol 
ang kanilang mga karapatan laban 
sa mapanupil na estado, kontrahin 
at. kondenahin 8 ang 5 walang 


pakundangan nitong red-tagging at 
tunay na 


pag-aatake sa mga 
lingkod-bayan.” 8 


malaking pangangatawan. Walang plaka ang kanyang gamit na motor. 


Setyembre 12. Binigo ng barikada ng mga magsasaka ang pagtatangka ng 
Sta. Lucia Realty na saraduhan ang daanan ng mga produktong bukid sa 
Lupang Kapdula. Ito ang daang natira sa mga magsasaka matapos na sarhan 


ng kumpanya ang farm to market road sa lugar. 


Ang mga nagbarikadang 


magsasaka ay kasapi ng Samahan ng mga Magsasaka sa Kapdula (SAMAKA/ 


KASAMA - TK). 


SETYEMBRE 2020 


PARANGAL 


Pagpupugay sa Palawan 5, mga dakilang 
martir ng rebolusyong Pilipino! 


Joventud del Fierro 


Pampulitikang Komisar, Komiteng Rehiyon ng Timog Katagalugan 


Partido Komunista ng Pilipinas 


Armando Cienfuego 


Tagapagsalita, Melito Glor Command-Bagong Hukbong Bayan-Timog Katagalugan 


ataas na pagpupugay ang iginagawad ng Komiteng Rehiyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog 

Katagalugan at ng Melito Glor Command-BHB TK kina Kasamang Bonifacio “Ka Nato/Boywan/Eboy/ 
Abuan” Magramo, Andrea “Ka Naya” Rosal, Noli “Ka Selnon” Siasico, Rona Jane “Ka Lemon” Manalo at Jay-ar “Ka 
RG” Sento--mga bayani at martir ng rebolusyong Pilipino. Namartir sila sa pataksil na pag-atake ng pasistang 
Force Reconnaissance Group ng 4th MBLT at 3rd MBLI sa ilalim ng 3rd Marine Brigade noong alas-sais ng umaga 
ng Setyembre 3 sa Brgy. Mainit, Brooke's Point, Palawan. Dakila at simbigat ng Kabundukan ng Matalingahan 
ang kanilang kamatayan. Ginugol at inialay nila ang kanilang tanging buhay sa matapat na paglilingkod at 
pagtataguyod sa interes ng masang api't pinagsasamantalahan. 


Taos-pusong nakikiramay ang 
rebolusyonaryong kilusan sa 
pamilya ng mga martir - sa mga 
anak at mapagmahal na asawa ni Ka 
Nato, sa kapatid ni Ka Naya at sa mga 
kaanak nina Ka Selnon, Ka Lemon 
at Ka RG na walang pag-iimbot na 
ibinigay ang kanilang mga mahal sa 
buhay sa rebolusyonaryong kilusan 
upang baguhin ang kasalukuyang 
bulok na sistema ng lipunang Pilipino. 


Ibayong pagkamuhi, galit at 
paghamak ang nararamdaman 
ng masang Palaweho at 
rebolusyonaryong kilusan sa 
Timog Katagalugan sa rehimeng 
Duterte at mersenaryong AFP- 
PNP sa ginawang pagpaslang sa 
Palawan 5. Ang mga namartir na 
kasama ang naging kakampi at 
kasangga ng mamamayang Palawefo 
sa kanilang laban sa pagtatanggol 
sa lupaing ninuno, sa paglaban sa 
pangangamkam at :5 mapanirang 
operasyon ng mga dambuhalang 
kumpanyang 757sz#multinasyunal sa 
pagmimina at plantasyon ng oil 
palm, sa pagsusulong ng karapatan 
sa pangingisda sa West Philippine 
Sea at iba pa. Niyakap sila ng 
mamamayang Palawefio at 
itinanghal bilang tunay nilang 
mga bayani sa kabila ng paninira, 
demonisasyon at pagbabansag na 
“terorista” ng PTF-ELCAC, AFP-PNP 
at gubyernong Duterte. 


SETYEMBRE 2020 


Si Ka Nato ay kilala ng mga 
kasama bilang 8 masipag. at 
matiyagang lider ng Partido at 
BHB sa Palawan. Sa kabila ng 
edad na 66, kakikitaan pa rin siya 
ng kasigasigan at kasiglahan sa 
pagkilos sa mga kabundukan at 
malawak na kanayunan ng sonang 
gerilya. Mahusay niyang ginabayan 
ang mga batang kadre at Pulang 
mandirigma sa pagharap sa mga 
walang humpay at sustinidong atake 
ng focused military operations (FMO) 
ng JTF-Peacock sa isla. 


Bilang lider ng 
rebolusyonaryong kilusan, 
inihanda niya ang mga 
yunit ng hukbong bayan 
sa paglaban sa pasistang 
tropa ng Western 
Command (WESCOM) 
at idinirehe.:s ang 
gawaing pampulitika 
ng mga yunit ng 
NPA sa isla. Siya 
ang nasa likod ng 
matatagumpay 
na taktikal na 
opensiba ng NPA sa 
Palawan na nagparusa 
sa dayuhang mga 
kumpanya ng mina at 
naghaharing paksyon 
sa isla ng Palawan at 
mapang-abusong  AFP- 
PNP. 


/ 


yr 


Sa ilalim ng kanyang pamumuno, 
higit na tumibay ang pagkakaisa ng 
mamamayang Palawefio at NPA at 
ibayong niyakap ng mamamayang 
Palawehio ang armadong pakikibaka 
sa isla. Dumami ang mga ganap na 
samahang masa sa isla at naitatag 
ang SUPOK, ang rebolusyonaryong 
organisasyon ng mga katutubo sa 
Palawan, na nagsilbing balon ng 
mga bagong kasapi ng Partido at 
NPA. 


Naging tagapagsalita siya ng 
NPA Palawan bilang si Salvador 
'Luminoso. Ang kanyang boses 
ang nagpaunawa sa mamamayang 
Palawehlo ng kawastuhan ng 
armadong pakikibaka sa isla 
dahilan upang suportahan nila 
ang NPA. Nilantad niya ang 
kabuktutan “at karahasan 
j ng mga teroristang tropa 
sa ilalim ng WESCOM. 
Pinasubalian niya ang 
mga kasinungalingang 
@,- ikinakalat ng AFP- 
p PNP sa isla sa 
pamamagitan 
ng programang 
pagpapasuko 
at Enhanced 
Comprehensive 
Local Integration 
Program  (E-CLIP) 
ng rehimen. 


13 KALATAS 


Si Ka Selnon naman ay isang 
Pulang Kumander” ng BHB, 
umangat at nagsimula bilang isang 
ordinaryong mandirigma sa isla 


ng Mindoro. Mula siya sa isang 
pamilyang magsasaka sa llvita, 
Sablayan, Occidental. 8 Mindoro 


na mamulat at nakibaka para 
sa karapatan sa lupa. Pinanday 
siya ng mga nagdaang oplan sa 
Mindoro simula pa 1985 hanggang 
kasalukuyan. Ito ang naghubog 
sa kanya upang maging isang 
matapang at mahusay na kumander. 
Kasama at gumampan siya ng 
mahalagang papel sa pagbigo sa 
mga pananalakay ng mersernaryong 
tropa sa mga larangang gerilya ng 
Mindoro sa balangkas ng Oplan 
O'Map noong 1986-87, (Oplan 
Saliksik | at || noong 1987-89: PNP 
Experiment mula 1990-92: Oplan 
Makabayan noong 1998, Oplan 
Habol-Tamaraw mula 2001-05 at 
Oplan Bayanihan mula 2006-2010. 


Kinakitaan siya ng determinasyon 
at katapangang harapin ang mga 
atake ng kaaway. Di nagtagal, inilipat 
siya sa Palawan upang pamunuan 
ang Pulang hukbo rito. Sa kanyang 
pamumuno, lumasap ng mariing 
bigwas ang AFP-PNP sa tuwing 
inilulunsad nito ang madudugong 
FMO sa Timog ng Palawan. 


Nagmula sa rebolusyonaryong 
pamilya si Ka Naya. Siya ang anak 
ng mga martir na sina Gregorio 
“Ka Roger” Rosal at Rosario “Ka 


14 KALATAS 


Soly” Lodronio Rosal. 8 Tinahak 
niya ang landas ng armadong 
pakikibaka matapos mamulat sa 
pasismo ng estado at maunawaan 
ang kawastuhan ng rebolusyong 
isinusulong Bs ng s kanyang mga 
magulang. Matapang niyang 
hinarap” ang 5s kaaway: noong 
dakpin siya at ipiit simula Mayo 
2014-Setyembre 2015. Sa kanyang 
paglaya, tinanggap niya ang kanyang 
disposisyon sa isla ng Palawan. 


Si Ka Naya ang tumatayong 
Pampulitikang Instruktor ng yunit 
ng NPA sa Palawan. Sa kanyang 
pamumuno, tiniyak niyang mataas 
ang 5s 5“ pampulitikang 8 kamulatan 
at. kapasyahang lumaban ng 
mga Pulang mandirigma sa yunit. 
Mapagkalinga. at.“ 8maalalahanin 
si Ka Naya at lagi niyang tinitiyak 
na mahusay na nasasapul ng mga 
bagong kadre at rekrut ng NPA ang 
rebolusyonaryong diwa at adhikain 
at ang kawastuhan ng prinsipyo ng 
rebolusyon. 


Isang BBs8Bkabataang 5 estudyante 
naman si Ka Lemon na namulat sa 
pakikibaka ng mga kabataan para 
sa edukasyon sa UP Los Bafos. 
Kilala siya bilang lider-organisador 
at ahitador sa loob at labas ng 
pamantasan. 78 Pinangunahan niya 
ang pagsusulong ng karapatan ng 
kababaihan sa mga lansangan. 


Tunay na palaban at militanteng 
lider ng kababaihan si Ka Lemon. 


Inabot ng kanyang kamulatan ang 
paglahok sa armadong pakikibaka 
para ipaglaban ang karapatan ng 
mga kabataan, kababaihan at ng 
masang anakpawis. Bilang giyang 
pampulitika ng platun at sinasanay 
na pampulitikang instruktor, 
siya ang tanglaw ng mga Pulang 
mandirigma ng kanilang yunit sa 
pagsusulong ng digmang bayan 
para baguhin ang kasalukuyang 
tagibang at naghihirap na kalagayan 
ng lipunan. 


Samantala, maaalala si Ka 
RG bilang matapang na Pulang 
mandirigma na lumaban para 
ipagtanggol ang 8Bmamamayang 
Palaweho hanggang sa huling 
patak ng kanyang dugo. Nabuwal 
siyang naglilingkod nang buong 
puso sa mamamayang inaapi at 
pinagsasamantalahan. 


Ikinababahala ng mga lokal na 
naghaharing uri sa Palawan ang 
paglakas ng rebolusyonaryong 
armadong pakikibaka ng 
mamamayan sa isla. Inakala ng 
pangkatin ni Gov. Jose Chavez 
Alvarez na ang pagkakapaslang 
sa Palawan 5 ay ang katapusan 
na ng rebolusyonaryong adhikain 
ng mga Palawefo. Desperado 
si Alvarez na durugin at lipulin 
ang rebolusyonaryong kilusan at 
NPA sa Palawan dahil malaking 
tinik sa lalamunan ng mga pasista 
at gahaman ang paglakas ng 
armadong kilusan para malaya 
nilang pagharian at dambungin ang 
likas na yaman ng isla. 


Ipinatutupad ng sabwatang 
Alvarez-WESCOM-JTF-Peacock 
at NTF-ELCAC ng rehimeng US- 
Duterte ang madugong kontra- 
rebolusyonaryong gera laban sa 
mamamayan. Pinatindi nito ang 
mga FMO ng AFP-PNP na nagresulta 
sa dumaraming kaso ng paglabag 
sa karapatang tao ng mamamayang 
Palawehio. Naglabas pa ng 
kasulatan si Alvarez na nagpabagsik 
sa mga operasyong militar 
sa isla sa gitna ng krisis 


Sina Andrea “Ka Naya” Rosal, 
Rona Jane “Ka Lemon” Manalo at 
Noli “Ka Selnon” Siasico. (mula sa 
kaliwa) 


SETYEMBRE 2020 


BANTAY KARAPATAN 


Pagbawi ng mga kapamilya sa labi ng Palawan 5, 
hinarang ng WESCOM at PNP-Palawan 


N Tulad ng berdugong 
gawi ng AFP-PNP, pinahirapan ng 
WESCOM at PNP-Palawan ang mga 
kaanak ng mga nasawing NPA na 
tinatawag na Palawan 5 na makuha 
ang labi ng kanilang mga kapamilya 
at maihatid sa huling hantungan. 


Dumating ang mga kapamilya at 
mga paralegal mula sa Karapatan 
ST noong Setyembre 5 sa Puerto 
Princesa City upang ayusin ang 
pagkuha sa katawan ng Palawan 
5. Ilang araw na pinigilan ng 
WESCOM at PNP ang mga kaanak ng 
Palawan 5 na makita ang katawan 
ng kanilang kapamilya kahit na nasa 
Puerto Princesa City lamang ang 
puneraryang pinagdalhan sa mga ito. 


Tinangka pa ng AFP-PNP na 
ipailalim sa 14-araw na kwarantina 


ang mga kaanak ng Palawan 5, dahilan 
upang lalong matagalan ang pagkuha 
nila sa mga bangkay. Nabigo ang 
pakanang ito dahil sa paggigiit ng 
mga pamilya at ng kasama nilang mga 
tagapagtanggol ng karapatang tao. 


Nasilayan ng mga kapamilya ang 
labi ng Palawan 5 noong Setyembre 
8. Ikinasama ng kanilang loob ang 
hindi maayos na pagpepreserba sa 
katawan ng Palawan 5 na noong 
Setyembre 8 ay namamanas na at 
halos hindi na makilala. Dagdag na 
paglapastangan ang pagsasagawa ng 
autopsy sa labi ng Palawan 5 nang 
walang permiso mula sa kanilang 
kapamilya. 


Bukod sa pagbimbin sa labi 
ng Palawan 5 ay hinaras din ng 
WESCOM ang mga kapamilya ng 


Pagpupugay sa Palawan 5... mula sa pahina 14 


ng COVID-19. lItinatambol ng 
sabwatang Alvarez-AFP-PNP at PTF- 
ELCAC ang kampanya nito sa E-CLIP 
at mga pekeng pagpapasurender sa 
layuning linlangin ang mamamayang 
Palawefio at palabasing humihina 
na ang rebolusyonaryong kilusan sa 
Palawan. 


Habang mabagsik na 
sinasalakay ng mga pasista ang 
mga rebolusyonaryong pwersa at 
mamamayan sa ngalan ng anti- 
komunismo at diumano'y “anti- 
terorismo” ibayo lamang lumilinaw 
sa mamamayan kung sino ang tunay 
na terorista at kontra-mamamayan. 


Taliwas sa nais palabasin ng 
gubyernong Alvarez at ng AFP- 
PNP, hindi magagawang ipagkanulo 
ng mamamayang Palawefio ang 
BHB sa Palawan dahil ito ang 
tunay na nagsusulong ng kanilang 
interes laban sa pandarambong 
ng imperyalismong US at China at 
pagsasamantala't panunupil ng 
lokal na mga panginoong maylupa 
at ganid na mga burukrata. Kahit 
namartir ang Palawan 5, hindi 
mapipigilan ni Alvarez o ng AFP- 


SETYEMBRE 2020 


PNP ang patuloy na paglalim ng 
ugat ng rebolusyon sa mamamayang 
Palawefio. Ang tumitinding pasismo, 
ibayong kahirapan at kapabayaan 
ng estado ang mismong nagtutulak 
sa mamamayan na magrebolusyon. 
Bibiguin nila ang anumang imbing 
atake ng terorismo ng estado at ng 
JTF-Peacock. 


Hindi matitinag ang 
rebolusyonaryong pwersa at 
mamamayan ng rehiyon sa 
harap ng tumitinding atake ng 
rehimeng US-Duterte at AFP- 
PNP. Buo ang diwa ng Partido 
Komunista ng Pilipinas at mga 
yunit ng NPA at mamamayan sa 
rehiyon na labanan ang pasistang 
diktadurang rehimen. Inspirasyon 
ng nakikibakang mamamayan ang 
dakilang buhay nina Ka Nato, Ka 
Selnon, Ka Naya, Ka Lemon at Ka 
RG para ipagpatuloy at paigtingin 
ang pagsusulong ng armadong 
rebolusyon sa Palawan at buong 
rehiyon. 


Ibabaling ng mamamayan at ng 
Partido't mga yunit ng NPA sa rehiyon 
ang kanilang pagdadalamhati sa 


Palawan 5 at ang kasama nilang 
mga tagapagtanggol ng karapatang 
tao. Setyembre 6 ay nakatanggap 
ang kanilang grupo ng mensahe 
na kailangan nila ng clearance 
mula sa WESCOM para makakilos 
habang nasa Puerto Princesa City. 
Minanmanan din sila ng mga kahina- 
hinalang lalaki at kinausap ng isang 
nagpakilalang colonel. Idinulog ito 
ng grupo sa Commission on Human 
Rights-MIMAROPA. 


Sa kabila ng panggigipit ng AFP- 
PNP, nagtagumpay ang mga pamilya 
na mabawi at maiuwi ang labi ng 
mga kasama noong Setyembre 14. 
Nabigyan ang mga martir ng BHB ng 
disenteng libing at pagpaparangal 
bilang mga tunay na bayani ng 
sambayanan. 


rebolusyonaryong paghihimagsik 
upang patuloy na bigwasan ang 
mga teroristang AFP-PNP at kamtin 
ang “rebolusyonaryong hustisya 
para sa mga kasamang namartir 
at. mamamayang biktima ng 
pamamaslang at pandarahas ng 
estado. Patuloy na pamumunuan 
ng Partido at isusulong ng mga yunit 
sa ilalim ng MGC ang armadong 
pakikibaka para patamaan at 
bigwasan ng libo-libong sugat 
ang ulo at katawan ng AFP-PNP at 
ibagsak ang rehimeng US-Duterte. 


Mabuhay ang dakilang alaala 
nina Ka Nato, Ka Naya, Ka 
Selnon, Ka Lemon at Ka RG! 


Mabuhay ang Partido 
Komunista ng Pilipinas at 
Bagong Hukbong Bayan! 


Isulong ang digmang bayan 
hanggang sa tagumpay! 


Ibagsak ang teroristang 
rehimeng US-Duterte! 


Mabuhay ang rebolusyong 
Pilipino! 


15 KALATAS 


KULTURA 


PAGKAMULAT SA PANAHON NG BATAS MILITAR 


ni Eugenio Rivera 


197 


Isang mabuting bagay na maraming mga aktibistang 
estudyante at guro sa napasukan kong unibersidad. Habang 
nag-aaral, unti-unting pumapasok sa aming diwa ang mga 
aral ng kasaysayan ng sambayanang Pilipino. Sa umpisa 
ay itinuring kong akademikong aralin ang mga itinuturo 
sa amin. Hindi ko namamalayan ay tumatalab sa aking 
damdamin at isipan ang naging kaawa-awang kalagayan ng 
mga ninunong Pilipino. Gimbal at galit ang nararamdaman 
ko kapag nagbabasa ng assignment sa Social Science. Akda 
ni Renato Constantino ang pinababasa sa amin noon, ang 
“Past Revisited” at ang “Continuing Past”. 


Hindi lamang sa pagbabasa ako namulat. May exposure 
program kami sa mga tinatawag na “slum areas”. Pumupunta 
kami sa pinakamahihirap na iskwater sa Navotas at Malabon. 
Pinaaalam sa amin ang buhay at problema ng mga 
naninirahan doon. Kasapi ng organisasyon sa komunidad 
ang mga maralitang nakakausap namin. Naikukwento nila sa 
amin ang kanilang karanasan nang mahuli ng pulis at militar. 
Dinadala sila sa mga tinatawag noong “stockade". Para 
itong bartolina at doon sila ikukulong nang nag-iisa. Tanda 
ko pa noon ang isang babaeng lider na hinuli ng militar. 
Aniya, nakatikim siya ng pisikal na toryur habang pinatutuga 
sa kung anu-anong bagay sa organisasyon nila. 


Naging halimaw ang itsura sa akin ng mga pulis at sundalo 
noong panahong iyon. Mga taong walang kaluluwa, walang 
puso. Parang zombie na hayok kumain ng nabubuhay na 
tao. Walang pinipiling kainin, basta buhay na tao. Totoong 
halimaw nga. 


Dala-dala ko ang karanasang ito sa sinalihan kong 
patimpalak kaugnay sa dagliang pagtatalumpati o 
extemporaneous speech. 8 8 May pagsasanay ako noon sa 
elementarya sa pagtatalumpati kaya nangahas akong sumali. 
Hindi ko na matandaan ang paksang ibinigay sa akin pero 
naaalala kong ibinabahagi ko sa talumpati ang mga kwento 
mula sa aking exposure sa mga maralita. 


Ibang premyo ang napanalunan ko sa patimpalak. Napili 
nila ako, hindi bilang mahusay na mananalumpati, kundi 
napili akong rekrutin sa Kabataang Makabayan. 


Matapos ang patimpalak, kinausap ako ng isa kong 
kaklase. Dati ko na siyang kilala, hindi kami malapit na 
magkaibigan pero makakakwentuhan ko pana-panahon. 
Tinawag niya ako sa isang tabi ng auditorium. Ipinakilala niya 
ang organisasyon ng Kabataang Makabayan (KM). Nakikinig 
lang ako. Dahil sang-ayon ako sa mga adhikain ng KM, 
sumali ako. Noong panahong iyon, hindi ko pa naiisip na 
may mga panganib na maaaring harapin sa pagsali rito. 


Hindi naglaon, lagi na akong naiimbitahan sa mga 
pagkilos... Noon naman ay dati nang uso sa hanay ng mga 
estudyante ang pagsama sa mga pagkilos na kagaya ng 
rali. Panahon namin noong magiging bantog ang League 


16 KALATAS 


Nag-aaral pa ako noon, bata pa at halos wala pang muwang sa nagaganap sa 
mundo. Sinisikap kong maging mabuting mag-aaral dahil nakakuha lang ako 
ng scholarship at nag-iisa ang aking ina na sumusuporta sa akin sa pag-aaral. Kailangan kong 
makatulong sa kanya dahil meron pa akong kasunod na tatlong kapatid na nag-aaral. Gusto 
kong makatapos sa pag-aaral, makakuha ng magandang trabaho at makatulong sa aking ina. 


Students na 
bagong katatatag pa 
lamang. Makikilala ang 
mga lider estudyante na 
katulad ni Sonia Soto at 
Lean Alejandro. Tampok na 
mga isyu ng estudyante ang 
usapin ng pagtaas ng tuition, 
pagkilala sa organisasyong 
pang-estudyante at pagkilala sa karapatan sa Konseho ng 
Mag-aaral at sa publikasyong pang-estudyante. lto ang 
dinadalang isyu sa mga pagtitipon, demonstrasyon at rali. 
Habang lumalaon ay dumadalas nang dumadalas ang aking 
pagsama, kasama ng mga kabarkada. 


of Filipino 


Hindi ko malilimutan ang aming rali laban sa Education 
Act of 1982 sa may Arroceros sa Maynila. Nagpoprograma 
noon ang mga estudyante nang dumating ang mga anti-riot 
na pulis. Bumaba sila ng sasakyan, kinuha at ipinorma ang 
kanilang mga truncheon (batutang gawa sa rattan) at shield, 
saka humanay na pakubkob sa aming direksyon. Habang 
lumalapit, kinakalampag nila ang kanilang mga shield na 
inaasahang lilikha ng takot at magtutulak sa aming umalis at 
umatras. 


Habang papalapit ang mga pulis, nakaramdam ako noon 
ng kaba. Naaalala ko ang kwento ng mga lider maralita sa 
mga ginagawang kalupitan ng mga pulis. Pero saglit lang 
ang kaba. Magsasalita na ang lider namin na nagpapaliwanag 
ng lehitimo naming karapatan na magreklamo laban sa 
Education Act of 1982. Aalingawngaw ang sigaw ng islogan 
na “Makibaka, H'wag Matakot!”, “Pasismo ng Estado, 
Ibagsak!” at iba pang ahitasyon. Ispontanyong nagkapit- 
bisig na kami. Sa mga oras na iyon, lilipas na ang kaba. 
Papalit ang paghahanda ng isip at katawan sa mga susunod 
na pangyayari. Ihahanda ang sarili kung paano magtatanggol 
laban sa papalapit na pulis habang kakapit-bisig ang kapwa 
kabataan. 


SALPUKAN! GITGITAN! Nagsimula nang mamalo ang 
mga pulis. Wasiwas kabi-kabila ng truncheon. Tumakbo 
kami ng mga kasamahan ko kasama ng karamihan patungo 
sa ligtas na direksyon. Hindi kami inabutan ng mga pulis. 


Masasabi kong murang isip pa kami noon. BB Mga 
karaniwang aktibista na nagsisimula pa lamang na mabuo 
ang rebolusyunaryong kamulatan. Mga mapangahas na 
kabataang papandayin pa ng patuloy na pakikibaka sa 
ilalim ng Martial Law. Hindi nagtagal, ito na ang nagsilbing 
tuntungan ko sa pagpapahinog ng kamulatang proletaryong 
rebolusyunaryo hanggang sa sumapi at lumahok sa 
armadong pakikibaka. 


At ngayon, patuloy akong nakikibaka--marubdob na 
nakikibaka laban sa Batas Militar ng bagong diktador. [8 


SETYEMBRE 2020 


